
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A pubHc domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . qooqle . com/ 



3YA7 
.715.140, 



f ' 




Bjarai Jór'sson 


( 

i 


1 Tæk-'s"' cg 


i 


^. ' * — 


H 







VVIDENER 

HN URFS B 



*ir# 




i 



bcÆíni 57H-7. ^fSJW 




i 



yGoogle 



yGoogle 




BJARNI JÓNSSON 

frA vogj 




REIKJAVÍK 



1906 



Digitized by Cj OOQ lC 



•DigitizedbyGOOglC 




BJARNI JÓNSSON 

frA vogi 



REIKJAVÍK 

PBBNTSMISJAir OITTBVBJBBa 

1906 



yGoogle 



"\. :v :(. .:./ / /. '.:/<, 'V '^ 



HARVARD COLLEGE LIBRARY 

IN MEMORYOF 

WILLIAM HENRY SCHOFIELD 

APRIL 6, 1931 



yGoogle 



Pakklr 

tíl citúdenta í Kaupmafinahöfn og latínuskólasveina 
í Reikjayík og grend. 

Von er það að vinaflokkar 
verði þinnfi, er á skal herða. 
Bestri muntu raun þá reina, 
rógur er þig bítur nógur. 
Veit eg nú, hvar vinir sátu, 
vel skal una og lengi muna. 
Þið mig vörðuð vinarorðum, 
vildi eg launa eins og skildi. 

Engum bíð eg guil né gróða, 
glæstan hjálm né bjai*tar skálmar,. 
þótt mín hafi á verði varðað 
vígaskörð með geði hörðu. 
Þó er ekki að mig þakkir 
inna físi hinum minni. 
Hitt er sök að hungurvaka 
hefur mig brjósti nært og fóstrað^ 

Ungur sá eg áður löngum 
alla sólarstafí falla 
ifir tún og teiga væna, 
teiga sólveig grund og hóla, 
Þá var gróður hæst í hlíðum, 

Digitized by VjOOQ lC 



liló við sjávaríitin gróin, 

alt þar milU og upp til Qalla 

ólu og vermdu geislar sólar. 

Sólarstöfum öllum ofar, 
■öUu fegri blómi á völlum, 
hreinni tærum himins bárum 
hugann vonir tóku á flugi. 
Unaðsheima og hh'a óma 
hann þá allvel lét sér falla, 
sá þá brosa og Ijósi Hsa, 
hfsins rún á vona brúnum. 

Þaðanaf vængur þó varð löngum 

J)ungur minum vonum ungum. 

Döpur er, þá ofan hrapa, 

^efirúh á vonabrúnum. 

Lifir þó, og öllu ofar, 

ein í minum hugarleinum, 

neisti fagur. Leggi af loga 

lands á braut með himinskautum. 

Þær skai ikkur inna þakkir, 
er eg bestar veit og mestar: 
vonarneistann fá til fósturs. 
Falla heldur skuluð allir, 
en að vængstífð verði að engu 
vonadrotning íslands sona : 
landið frjálst, i liösins öndu 
Ijóði og uonum fegri gróður. 

DigitizedbyCjOOglC 



Isa ísleifsdóttir. 

Nú situr þungbrín sorg í móðurranni 
í sæti, er fær hún eftir þig, 
er vonir þínar allar, ungi svanni, 
til annars lieims nú flitja sig. • 

Og eintal þungt iiún á við þína móður 
um alt, er iiún á bak má sjá, 
og sára kveðju sendir þínum bróður 
og sistra þinna döggvar brá. 

Því liljan þeirra nú til föðurfunda 
er farin og við sistur hlið 
nú Ijósið þeirra Utla fær að blunda 
í Ijúfri grafarkirð og frið. 

En er þeim sorgarþungi tekur þjaka, 
til þeirra komdu á draumastund 
og láttu þínar vonir v.orljóð.kvaka 
og veita grátnum augum blund. 

En dagsins harma láttu minning mikja 
og minna betri tíma á, 
svo beiskja tregans verði burt að víkja 
og verði sorgin mild á brá. 

Nú hverf þú, liljan vor, til föðurfunda 
og fáðu reit við sisturhlið. 
Þar skaltu, Ijósið okkar litla, blunda 
og Ijúfa geta hvíld og fríð. 



yGoogle 



H u 1 ú a. 

Löngum skiftast 
í skapi mínu 
ólíkar mindir, 
sem óðar hverfa 
En bjargfö$t æ 
í brjósti mihu 
minning þín bír, 
mær hin bjarta. 

Vissi eg löngu 

að vinhlí augu 

bál höfðu kveikt 

í brjósti mínu. 

Fund þinn því 

eg flia vildi 

og gleima svip þinum 

svanna príði. 

En þegar svölum 
sveipar faðmi 
sólu ver 

til viðar gengna, 
stígur minning þín 
mær og fögur 
á andans himin 
sem aftanstjarna. 



ibyGoogle 



Þögul en blíð 
með brosi mildu 
ástaraugum 
])á á mig lítur. 
Hrein eins og stjarna 
á himni nætur 
augu þín skina 
ineð eldi helgum. 

PsL er sem færist 
friður blíður 
ifir mæddan 
muna vinar, 
þess er þú máli 
mæltir aldrei, 
en þögul leindan ^ 
loga vaktir. 

Vaka mun æ 
og vaka hlíleg 
minning þin 
í muna leinum. 
Er eg einmani 
og als um þuríi 
fer á flótta, 
hún filgi mér ein. 



yGoogle 



HóðurkTeðja. 

Nú eru stjörnur væn^tu vona minna 
á vori birgðar köldum skía hjúp, 
first hjartkær urðu blisin brúna þinna, 
þú barnið mitt, að hníga í feigðardjúp. 

Nú vorsins geislum verður þungt að hugga 
og verma grátna lund og hrigga sál, 
first þú ert vafin dimmum dauðans skugg^ 
og dáið út míns hjarta vonarmál. 

Og sár mun verða fregnin föður þínum, 
að faðmi gröfin eftirlætið hans, 
með von í hug er hann á kneri sinum 
úr hafsins volki kemur inn til lands. 

En minning þín og vænstu vona minna 
sem vor og sumar hiugga grátna lund, 
og blessuð litiu Ijósin brúna þinna 
mér lifa inst i hug á raunastund. 



Lífið. 

Ekkert veit ég 
öllu fegra 
von á æskuárum. 
En hvikulli er hún 



yGoogle 



þó hlutum flestum 
maiTnsins morgunsunna. 

Þegar hún dofnar, 

úr djúpi munar 
minning hlí sig hefur, 

miðdegis^eigló, 

aftansunna 
geimin eins og gröfin. 

Engi er þörf 

á ævilegi 
hafvillur að hræðast ; 

Sólarlausir 

Hfsius dagar 
geta aldrei orðið. 



Báran. 

Ég: Hví grætur þú, báran mín bláa, 
og blundvana þögla um nótt 
þú andvarpar úthafs við ströndu,. 
þá öðrum í draumi er rótt? 

Báran:Minn unnusti, himininn heiði, 
mér hvarf firir ómuna tíð. 
Hans minnig i geði ég geimi 
og grátandi dauða míns bíð. 



yGoogle 



10 



, Og mind hans í brjóstinu bjarta 
ég ber eins um morgun sem kvöld, 
um daga sem dimmar um nætur, 
uns dauðans ég skildukvöð geld. 

Ég : Ég skil, hví þú andvarpar, alda, 
og eins get ég skilið þín tár. 
Mér hvarf sú, er heitast eg unni, 
þinn harmur ég veit að er sár. 



Staka. 

Ég má þig ekki muna, 
en man þig alla tíð. 
Á gröfum góðra vona 
því græt ég ár og síð. 

Minnl íslands. 

Frjáls mun andinn, einörð lundin, 
ótrauð hönd til þarfa og starfa, 
viljans eldi ei mun kvölda 
eða vonum landsins sona, 
meðan gillir fold og QölHn 
fagurheiður sólskins dagur, 
meðan votar lækir lautir 
Hða fiam að bláum víði. 



yGoogle 



11 



Gunga hafti amar engin, 
unir blauður réttar hruni, 
ófijáls maður ollu hlíðir, 
álfar kissa vöndinn sjálfan. 
Drengir hraustir, huga treistum, 
hverfum þétt að merki réttu. 
Enginn vægir eða sveigir 
undaii meðan frjáls er lundin. 

Mer og reitir hálsinn helsi, 
hunda unir sh'ku lundin ; 
geir i hlekkjum garmur þakkir, 
getur mat við frelsi og étur. , 
Samir oss með jægihvössum 
undalinna frelsi að vinua, 
aldrei heikjast eða vikja, 
allir heldur að velli falla. 



Meðan hríslar hlíum geislum 
himinsunna um lönd og unnir, 
meðan undan fellum falla 
fljótin köld að sjávaröldum, 
rétt skal hugsað, rekkar hvattir 
rétt að vilja, hag sinn skilja, 
aldrei hikað, eldur vaka 
andans til að verja landið. 



yGoogle 



12 

Á sandL 

Langt er nú síðan 

í lágri brekku 
sat ég hjá þér, svanni. 

Börn við lékum 

og bigðum tíðum 
hús úr sandi á sandi. 

Ugsum við saman, 

ógs hin samá 
von í beggja brjósti, 

reisti okkur fagrar 

framtíðar hallir 
sólu giltar — á sandi, 



Yilhjálmur Jónsson. 

Þig kvökuðu flugléttar vonirnar við, 

nú vængir þeirra magnlausir falla að hlið. 

A höndum sér bar hún þig, hugsjónin ung, 
í hennar stað kom dauðinn og vanheilsan þung, 

Og ættjörðin frjáls var þér sárþráðust sjón, 
nú sirgir útför þína vort hrimklædda Frón. 



yGoogle 



13 

Þú þektir ei fegra en frjáíslindi' 1 sál, 
nú fækkar þeim uni einn, sem er hugstætt 

það mál. 

Það góða', er þú vildir, þó gera samt þarf, 
við geimum þinna vona og hugsjóna arf. 

Og auðnist því nokkrum af okkur að ná, 
þá er þin minning starfandi hræðrunum hjá. 

Nú þökkum við samvinnu' og þökkum þér alt, 
er þögull dauðinn bíður þér hvílurúm svalt. 

En hlirra þú átt þér i huga okkar bú, 
þar hafa fáir Ijúfara sæti en þú. 



Gleðilegt sumar. 

Lag eftir Árna Thorsteinsson. 

ÖU él birtir upp um síðir, 
ísa linast heljartak, 
flía kuldar, hret og hriðir, 
hafis, frost og vindar stríðir 
vordisanna vængjablak. 
Hækkar sól og sumarvindar 
svífa í dansi yíir land, 
hirna og brosa bláir tindar, 
bráðum frikka tún og rindar, 
vefst um hliðar blómaband. 



yGoogle 



14 



Fillir sumar-ómur eira; 
öllum flitur vonarmál : 
))Eitthvað stærra, eitthvað meira, 
af því miklu, láugtum fleira, 
sem að hrífur hug og sál«. 
Von og sumar saman liveði 
svanarómi gleðilag, 
veki il í allra geði, 
öllum veki hreina gleði 
langan, sælan sumardag. 



Steingríniur Johnsen. 

Sú þögn er eins döpur og þungbúin nótt, 
er þagnar fagur söngur og alt verður hljótt. 

En þingri er sorgin, er söngvarinn deir 

og sundur brostinn strengurinn hljómar ei meir. 

Sú þögnin er sárari en svartasta nótt, 

í sölum auðum verður svo grátlega hljótt. 

Nú grúfir hér ifir oss þögnin svo þung, 
því þögnuð er nú röddin, sem jafnan var ung. 

Og söngvarinn horfinn sem hljómur, er deir, 
og hjartans strengur brostinn og titrar ei meir. 

Hann vinunum var eins og Ijúfasta lag, 
það lag er orðið minningar bergmál í dag. 



yGoogle 



15 



Og autt er í sölum og sorgin er þung, 
en sífelt vakir minningin fögur og ung. 

Hún singur um lif hans með hugljúfum hreim, 
sem hverfur trauðla burtu í ómælisgeim. 

Og vinunuih léttir hún hugstríð og harm 
og hjúfrar bestu svaldögg í ástvina barm. 

Nú söngvarinn hvarf oss og hljótt er í sal, 
i hugum orðstir prúðmennis lifa þó skal. 



Áldamótayísa. 

Tímans djiipi er öld sem alda 
eða gári á stærri báru ; 
mannsins ævi er hún hafið 
istu landa miUi stranda ; 
þjóðum röst með kólgukasti. 
KaldUnd imist straumsins alda 
báti snír að broti eða 
ber hann iða í strenginn miðjan. 

Þegar síðast röst tók rista 
róðrarlið að niu niiði, 
íslendingar áttu þunga 
öfugstreima leið og höfugt 
ilgjukast að birðings borðum 
brest í siglu og hverri festi, 



yGoogle 



16 

fáa undir ár og stírí, 
illa vegi á sollnum legi. 

Fáir vaka. Víða hrekur 
veigalitla gnoð um boða, 
uns þá vekur boðabrakið, 
bistist lund og starfaþistir 
falla á árar, fara að stiri, 
fésta gæta og siglubresta, 
vinda að húnum voðir breiðar, 
vilja leiðarstefnu skilja, 

Er nú röst á enda farin ; 
íslendingar fengu lending 
verri heldr en helst þeir vildu, 
hart er enn að þurfa að kvarta. 
Betur skildi i.horfið halda, 
hvast þótt grípi næstu rastar 
straumaraót um stiri litið, 
stöfnum beita rétt að höfnum. 

Hníg i djúp þitt, öld, sem alda 
eða gári á timans báru, 
flit oss iör að öðru hafi 
istu landa milli stranda, 
þrjót þú röst með kólgukasti. 
Kalla tímans straumar aila 
hrausta menn til harðrar vinnu : 
handar brosa fegri strandir. 



yGoogle 



17 



Stutt skal dvöl á straumamótum, 
stafni beint til nirrar hafnar, 
Qölgað seglum, festar treistar, 
fegrí sigla og tígulegri. 
Fleiri skulu og fegri árar, 
falla betur stokkar allir, 
. hækka borð, en hefta verður 
hjálmunvölur farartálma. 

Við oss blasir beina leiðin 
bara ef ögn á stjórn ér farið. 
Nú skal beita þá til þrautar, 
þar til skeiðið versta er farið^ 
Látum rása Gamm og geisa, 
:gerum-at hægja skrið né vægja. 
• ■ Hann sem lífsvon hefir eina, 
hvað sem ríkur aldrei vikur. 

Stari eg fram á vegi vora, 
vil ég sjá, hvað örlög hilja : 
Sé í hilling handar öllú 
heQast láð úr dimmu gráði. 
Teigist mjöll um tinda alla 
tekur skógur þangað nógur, 
neðar rindar, grónar grundir, 
grænu túnin, engin vænu. 

Bíli þétt í öllum áttum 
eiga þessa fógru teiga 

Xjsni 9&omm<mi TwtítiUnL og tiiiiii£Qr. 2 



yGoogle 



18 



gróðri með til gagns og príði, 
garða fagra, ríka af arði. 
Svífa skip með siglur háfar 
seglum þöndum frani með ströndum, 
draga gull úr græði sollnum, 
gnægð af auði bera á hauður. 

Starfsöm þjóð og glöð í geði 

græðir land að Qörusandi 

alla leið frá efstu íjöllum, 

afli beitir, krafta neitir. 

Fljót og lindir létta undir, 

líðnum starfa margt til þarfa, 

síðan lærðist, lið að arði 

leggja taum við sjálfan strauniinn* 

Hagur andinn, Ijós er lundin, 
leitar manna hver hins sanna ; 
ást við land og Hð er bundin, 
leitast öðrum bver að veita. 
Gott er hjarta, hugsun réttri 
happsæl beitir þjóð af kappi, 
viljinn fastur, fjötrar leistir, 
frelsið laust úr gömlu helsi. 

Þessi hilling handar öUu 
hún er vonin íslands sona. 
Ber oss nía öld sem alda 
eða gári á tímaiis báru . 
þangað. Nú ei liggjum lengi^ 



yGoogle 



19 



leitum áfram krafta neiíum. 
Látum rása Gamm og geisa 
gerum-at hægja skrið né vægja. 



Benedikt Svelnssoii. 

Þín sonarást sá Fróns vors ^Qöll, 
hve fáklædd þau úr hafi rísa, 
hún sá, hve kaldur andi ísa 
oft eiðir fagran blómavöll. 
Hún s'á að þjóðin þurfti að vakna,. 
ef þéttir hnútar ættu að rakna. 
Hún vildi .tengja sál við sál 
og síðan helja freisismál, 

Þín von sá öll þín ættlandsQöll 
i iðjagrænum skógi vafin 
og tún og grundir grasi kafin 
og sólarbros við blómavöll, 
Hún sá, hve vakin þjóð að þörfum 
með þreki gekk að tímans störfum. 
Og hún sá viljans stælast stál 
og sterkt og örugt frelsimál. 

Og trú þín reindi að flitja Qóll 
og fekk þér krafta til að vinna 
að sigri vænstu vona þinna ; 



yGoogle 



20 



að þessu hneig þin iðja öll. 
Hún reindi að vekja þjóð til þarfa 
og þrísta' henni tii nírra starfa. 
Og vilja þins hún stældi stál 
og stirkti alt þitt frelsismál. 

Vér þökkum þína ættlandsást 
€r eldinn þinna fögru vona 
og trú á lífsþrótt landsins sona, 
og líf þitt príddi og aldrei brást. 
Og blessist jafnan öll þín iðja, 
sem átti þetta land að stiðja. 
Og dáins skai þitt skiljast mál 
og skírast betur viljans stál. 



Jón Porkelsson 

skólastjórí. 

I. 

Tíú minnumst vér klökkir á æskuár, 
vor ástfólgni rector, sem hvilir nár. 
Því seint mun oss gleimast þitt góða starf, 
er gafst þú oss lifandi menta arf. 

Og það verður einróma allra mál, 
þú elskaðir skólann með hug og sál. 
Og því er í hug vorum þökk og lof, 
er þú fer til hvíldar við aldurs rof. 



yGoogle 



21 



Þinn andi var frjáls og þinn hugur hreinn, 

og heitara elskaði' ei maður neinn 

hið ilhíra málið og ættarfold 

en öldungur sá, er nú birgist mold. 



^ 



Vor þjóð skal sjá hávagsinn minnis-meið 
of moldunum þinum við loftin heið. 
Því fár var svo hjartfólginn.öllum einn, 
svo integer vitœ í geði hreinn. 

II. 
Góður varstu 
og gnægð þú áttir *> 

lofsverka 
og líknstafa. 
Þig ég átti 
öllum trúrri 
vin og allra 
veglindastan. 

Skarð er nú 
firir skildi orðið 
og vinfátt 
vinaþurfa. 
En góð er minning 
göfugs vinar, 
þótt helfregn 
harma veki. 



yGoogle 



22 

Ölafar Finsen, læknir. 

(BrúdkaupsTÍsa) 

Hann Óli Finsen vatt upp voð 

á vænu^og traustu fleii 

og sigldi af stað í sólarroð 

og sá i nióti degi. 

Þá leit hann ifir lífsins liaf, 

€r lá að bernsku sandi, 

en vonarhnjúkum vindur af 

þá voðir allar þandi. 

Svo fl^ug hann eins og elding fram 
um ægi í þægum vindi, 
og undir borði græðisglam 
þá gladdi formanns lindi. 
Svo leið og beið, uns boða sá 
hann beint framundan stafni; 
þó áfram hélt hann Óli þá 
í allra goða nafni. 

í miðju hafi stóð þar steinn, 

við stormaleik hann undi 

og stóð þar ramur, brattur, beinn, 

en báran um hann hriindi, 

Og boðar klufust kolli á 

og kistust bergið viður ; 

það var sem héngi hetta grá 

um hafstein þennan niður. 



yGoogle 



23 

Én Óla lítið brá í binin, 

hsLfin brá Við hjálmunveli, 

en kjölur djúpa risti rún 

á Ránar breiðu hveli ; 

og bátnum vatt hann hratt í hlé 

og hleifti fram hjá steini, 

en boðinn niðr í'hafið hné. 

svo hann varð ekki að meini. 

Nú lagði bráðan beitivind 
af bröttum lærdóms fjöllum, 
en áfram báru lileipur hind, 
l)ótt hrikti í strengjum öllum. 
En nokkru seinna sást i hlé 
á svörtu skeri bóla ; 
sem vofa úr djúpum ver það sté 
og vildi hremma Óla. 

Hann beitir þá sem þverast má, 

og þótti sínt að skeiðin 

þá mundi firir nefið ná, 

og næst því batna leiðin. 

Þá reis úr djúpi risi stór 

og römu líkur fjalli, 

en geigvænn eins og Þrumu-þór; 

og það var gamli Halli. 

Hann hrindir Óla skipi á sker 
og skrafar næsta glaður : 
))Ja, sennilegast sínist mér 



yGoogle 



24 

að sigla á skeríð, maður«. 
Og ÓÍi þá á Ægi hét, 
en öldur á súðum duna, 
og þesjsi orð hann int þá lét : 
»Eg ilt skal Halla maina«. 

Og þó að eitthvað skemdist skeið 

því skeitti Óli valla, 

hann sigldi áfram sína leið 

og sá.ei meir til Halla. 

En skömmu síðar stjarna sté 

af straumi hafsins breiðum, 

en bjartur.geisli á bárur hné 

og birti á Óla leiðum. 

Og hjónabands á hafnir inn 
. nú heldur gnoðin búna, 
við stírið er hann ÓH minn, 
en uppi segl við húna. 
En sú sem honum Hsti leið 
að lukku og gleði ströndum 
við hafnartanga tengir skeið 
og tekur manninn höndum. . 

Þau fara saman hfsins leið, 
hann Ijúfum undir böndum. 
Þeim verði leiðin Ijós og greið 
á lukku og gleðiströndum. 
Á Ingibjörgu og Óla þá 
í ákefð Hymen kallar ; 



yGoogle 



25 



og drekki nú hver sem drekka má 
og drekki þeim heillir allar. 



Formáli firir leikum 1895. 

(A. og B. sitja í herbergl A.8 og ialasaman)* 
A.: Til skemtunar er fátt um föng, 
og fatast gleði i Reikjavík, 
og vetrarkvoldin verða löng. 
En væri skáldin okkar rík 
af andagift og öðru því, 
sera einhver væri slægur í, 
þá miindu þau geta glaðað þjóð. 
Því að gott er að heira fögur Ijóð^ 

B.: BjóddU þá heldur hundi köku. 
en heirnarlausum sálum stöku. 

A.: En hvernig læt ég, það ert þú, 
sem þarna situr. Heirðu nú. 
Til hvers heíir þú æfi alla 
Iðunnar bljúgur lagt á stalla 
tómstundir þínar, þrek og dug, 
þolgæði, von og allan hug, 
Ijái hún þér ei Ijóðasnild 
líðum að skemta nokkur kvöld ? 

B.: Fjöldinn skilur ei skáldsins mál ; 
skilur þar heljardjúp á milli. 



yGoogle 



26 



Fjöldinn yill aðra eirnafilli 
' andlausa, sneidda lífi og sál. 
Hann veit ei, hvaða mál hann mælir, 
mirðir þjóðerní sitt og skælir, 
tal hans er bara um trúlofanir. 
Hann tiggur það upp, er skirpa Danir ; 
múlbundinn upp við jórturjötu 
japlar hann á þvi si og æ. 
Andi hans Hggur eins og hi'se 
» við þjóðarinnar þirnigötu. 

A.: Sárirði þín ég síst vil lasta, 

sönn mun og eihlæg gremja þm. 

Þó má ei steini þungum kasta • 

á þessa menn. Um forlög sín 

ákvæðisvald þeir ekki hafa. 

Orsakarnauðsin batt á klafa 

heiminn og alt sem er og lifir, 

öllu hún þunglient drotnar ifir. 

Fjöldinn er misjafn sem þú segir, 

samt mun ei kosta varnað honum. 

Svo get ég að þii sjálfur eigir 

sæti þitt þar og fer að vonum. 

En hafir þá krafta ifir aðra, 

sem aldrei tala eða sífelt- blaðra, 

neittu þess þá og þíddu jakann, 

sem þrumir ifir hfsins straumi, 

það hjálpar lítt að kvarta um klakann. 

Kveddu nú Qöldann upp úr draumi. 



yGoogle 



27 



B.: Heldur vildi' eg með hljóðstaf einum 
hörðustu vekja líf úr steinum, 
en vekja upp af dauðadraumi 
dauðiflin, sem að takmarks vana 
eitthvað i bhndni áfram flana 
afllaus með seirðum vanans straumí, 
Heldurðu að nokkur hugsjón megi 
hugskoti þeirra birtu færa 
eða þar minsta neista næra, 
svo að þeijn biilist brún af degi ? 
Betra er að rækta brunasanda, 
berjast við jötna, temja ganda, 
heldur en að vekja auman anda 
oddborgaranna milli handa. 

A.: Ég heJd ég skilji hugsun þina: 
í hilling sérðu vonafjölHn 
og vilt um eiUfð á þau bhna ; 
en skilirðanna að skrefa völUnn 
. og skihiingsleisis vinna tröUin 
þú vilt ei Iiræra legg né Uð, 
nema leiðin eggslétt blasi við. 

B.: Ég vil, en hvaða vopnum má 
vinna þeim næturtröUum á, 
sem vaninn hefur verði á. 
Leiði ég hugsjón vígs á vöU, 
við henni taka hlálrasköU, 
því að heimskan á hér hástól sinn 



yGoogle 



28 



og hábindur allan skilninginn, / 
svo gæfur sé hann seni sauðurinn. 
En detti einhver um sannleik samt 
og sjá hann bljóti, þá nær það skamt. 
Því að hér er engin einurð til. 

A.: Þvi meiri er þörfiii, maður sæll, 
að manna sig upp og vera ei þræll 
lasta þeirra, sem líta aðra. 
Litið er gagn um slíkt að þvaðra 
hér innan fjögra hússins veggja. 
Heirðu nú, kjóstu annað tveggja; 
að vera skjálfandi, ^skekinn reir, 
sem skrjáfar í um léið og hann deir 
rétt eins og skrílHnn emjar aumur 
einurðarlaus og skilningsvana. 
er fleigir honum fram áð l^aná 
fallharður úfinn skapastraumur; 
ellegar nú að liefjast handa 
og hlekkina brjóta af fólksins ahda. 

B.: Mig brestur ekki einurð til 
og ekki heldur góðan vilja. 
En segði ég, hvað víst ég vil, 
þá veit ég enginn mun það skilja. 

A.: Alt má segja svo allir skilji; 
alt sem til þarf er góður vilji. 



yGoogle 



í 



29 

B.: En hvaða aðferð ætli þá 
sé einna best að hafa? 

A.: Að láta þá sig sjálfur sjá, 

því að sjón leiíir engan yafa. 
' Leiddu þá fram með lit og svip 
og Ijósi bregð á hugskot insta. 
Á hörpuna löfra gríp þú ^rip 
og galdraðu frath hið allra minsta, 
sem geimist duHð geði í, 
hvort geisli það er eða sortaskí. 
í stuttu máli: Hfið leiddu 
. á leiksvið fram og rektu oggreiddu 
flókna gátu liða Hfs 
og lundarfar bæði manns og vífs.' 
Skemtun bæðí og skilning vek. 
Skutirtu vondra manna brek. 
En hældu þeim, sem hátt vill stefna 
og heit sín reinir til að efna 
og djörfung hefur að segja hið sanna 
og síslar um velferð allra manna, 
en hugsar ei mest um sjálfan sig. 
Svona er ráð mitt. Hertu þig. 

B.: Ég á að sína lífið í leik; 

lísa því, hvernig vonin, gleðin 

vermir, lifgar, vekur geðin, 

en sorg og víl þau velkja bleik. 

(B. tekur hatt sinn og kve.dur.og fer. Tjal(lid fellur.) 



yGoogle 



30 

Páll Jakob Blöndal 

læknír. 

Enn varstu, dauði, 

óvæginn og harður, 

enn hjóstu' í blindni beittri skálm. 

Mqti þér sjálfum 

mundum,' ef gætun?, 

vér benda harðan hefndar álm. 

.Drenglindur vinur 

var hann okkur jafnan, 

en nú er farið Qörvi hans. 

Fagnaður drúpir, 

drúpir stórfeld risna 

við helför þessa höfðingsmanns. 

Frændurnir deia, 

fé til þurðar gengur, 

en minning hfir ár og öld. 

Því skaltu' ei hælast, 

hei; á köldum vetri 

þótt vin vorn geimi gröfin köld. 

Hollvina hugur ^ 
honum skal nú verða 
lífreitur góður um ár og öld. 
Þakklátri minnijng 
munum dáfnn geima, 
uns ævidaga kemur kvöld. 



yGoogle 



31 

Jón 8igurðs8on. 

17. jání. 



Er júnísól að baki blárra Qalla 
í bláurii unnum lokka gullna fól 
hin firsta, er leistu, frelsishetjan snjalla, 
þá first skein ættjörð þinni vonarsól; 
því góður var þín fæðing flrirboði 
um framtíð, er þú landi þínu bjóst. 
Þitt æflstarf var fslands morgunroði 
og athvarf þess þitt hugumstóra bijóst. 

Þín fölskvalausa ást á ættjörð þinhi 
var íslensks þjóðaranda vegaljós. 
Þín hreina lund með hetjueinurð sinni 
í heimi andans var sem fögur róSj 
er ilmi HQar morgunblæinn blíðum 
og broshír priðir fagurgróinn völl; 
hún jók oss hug, er birti af betri tíðum, 
og bætti og príddi þjóðlífsblómin öil. 

Þú kendir oss af velli ei að víkja, 

er verja skildi gott og réttlátt mál, 

og aldrei vora sannfæring að svíkja. 

Þitt sverð var vilji traustur eins og stál. 

Því beittir þú í þarfir landsins kalda, 

ei þraut né hættur léstu ægja þér. 

Eins trútt skal minning þinni þjóð vor halda 

sem þínu duftí gröf í skauti sér. 



yGoogle 



•32 



Vér minnumst þín, er juní-sólin sigur 
með sigurbrosi í djúpa marar sæng. 
Vor vonarsól í hafdjúp aldrei hnígur, 
til himinsoss hún ber á léttum væng. 
Og meðan vonmál hjarta mannsins hressa 
og hríifigir tindar mæna yíir sæ, 
skal landið þitt æ burðardag þinn blessa 
og blessa þig og verk þín sí og æ* 



. Sumargleði; 

Emi þá bilur bala og hól 
ber og vindar stríðir, 
bráðum Ijósmild sumarsól 
sveipar gróðri hhðir. 
Hvort þér vor eða vetur er, 
vinur, inst í geði, 
hafa mun hún handa þér 
hreina sumargleði. 



Jón Bjarnason. 

P. U. október 1823. 
I>. U. mai 1906. 

Kveðja frá Elt'nu, Magnúsí og Helga, Bjarna, .SiQrífii 
Bjarnadóttur, Þoi^teiní og Eisteíní. 

Þú vonaðir aU, þú eignaðist fátt, 
nema' ástsæld af Kðnum snauða. 



yGoogle 



33 



En föðurlands ásl óg einurðin hrein 
og æskan þér filgdu' í dauða. — 
Nú fer von, nú fer ást þín ung til grafar. 

Þig bagaði ellin» æskunnar vor 

i ómélga ríkti geði. 

Vor firstur þú studdir fákæn spor 

og froniuður varst til gleði. — 

Nú fer von, nú fer ást þin ung til grafar. 

Svo kveðjum vér þennan birkibein, 

seni brandi ei rendi' i slíður, 

þótt yið honum glotti óþökkin ein 

og auðnin á flestar síður. — 

Þó fer von, þó fer ást hans ung til grafar. 



Togdrápa. 

tíl Björnstjerne Björnson ^/12 1902. 

Kvœðis upphaf, 

Um óravegi 
mót ársól og degi 
Fjallkonan htur, 
er Qarskinn shtur 
úr bræðrabandi 
frá bróðurlandi, 
norðan leið aha 
til Noregs fjaha. 

:Bjtanoí Jónssont Twklfteiri os tixilnffiir. < 



yGoogle 



34 

Hún í árdaga 
íta seglhaga 
' sá til stranda 
sækja og landa, 
norska kinstafi - 
komna af úthafi 
með biislóð, fræði 
óg fögur kvæði, 

Ei fjarskinn buga 
má bróðurhuga, 
fljúga Jiiá andi 
að ættarlandi, 
þó að hafalda 
hristi gnífalda 
og stormar köldum 
stikU á öldum. 

Firsti stefjabálkiir, 

Stefið : 

Drenglindiir andi 
í íettarlandi . 
frelsið geimi 
fegurst i lieimi. 

Firsta stefjamál. 
Minninga vorra 
móðir og Snorra, 
Hrímlands ættir 
og heillavættir 
heilsa með þökkum 
og huga klökkum 



yGoogle 



35 

sJQtiigiim óðar- 
snHling frændþjóðar. 

Ást á. frélsi 
og fjón á helsi 
lögðu unguni 
þér orð á tyngu, 
eld í húga 
og ósk að duga 
landi og líði 
í löngu stríði. 

Lést þú óði 
pg öflgu Ijóði 
vakinn þróttinn, 
þagnaði óttinn. 
Bjarkamálin 
björtu stálin 
hertú og hvestu 
hinum bestu. 

Stefið ; 

• DrengUndur andi 
i ættarlandi 
frelsið geimi 
fegurst i heimi. 

Annað stefjamál. 

Þú hinn stirki 
að stórvirki 
þjóð til þarfa 



yGoogle 



36 

þreittir starfa. 
Firir fullhugum 
fríðum öflugum 
merki barstu 
og bestur varstu. 



Því cr landi 
lítill vandi 
úrlausn finna 
óska sinna, 
sem á slíka 
í sóknmn ríka 
marga fullhuga, 
fríða öfluga. 



Meðan löndum 
lá að söndum 
boða keirir, 
né björgum eirir, 
þín kraftaljóðin 
mun kveðá þjóðin 
og frelsisandi 
una í landi. 



yGoogle 



37 
Annar stefjahálkur. 

, Stefiö: 

Harpan þín lætur 
og hlær og grætur 
i sorg og gleði 
svalar gedi, 

Þriðja stefjamál. 

Fiá hjartans grunni 
þér hrutii af munni 
orð, sem vér unnum 
og allir kunnum; 
af djúpum rótum 
á föstum fótum ' 
munu þau standa 
í muna og anda. 

Vakir hlátur 

og viðkvæmur grátur 

hörpu þinnar 

í hugum innar, 

æskuóma 

og unaðshljóma 

á hjartna strengi 

slóstu lengi. 

Voniriiar bestu 
biiast léstu 
hörpu hreimi, 
í hugargeimi 
brástu upp Ijósum, 



yGoogle 



38 

€r best vér kjósum, 
fógruiii, geðgrónum 
góðuni hugsjónum. 

Stefið: 

Harpan þíti lætur 
og hlær og grætur 
i sorg og gleöi 
svalar geði. 

Fjórða stefjamál. 

Ungir vér fundum 
og óUum stundum 
dögum og nóttum 
dírmætt sóttum 
gullið góða, 
gull þinna Ijóða; 
þann auðiim glæstan 
vér gátiun stærstan. 

Ungum að hlustum 
allir þustu 
brags þíns hljómar 
og hörpu ómar, 
færðu sóístafi 
frændum í úthafi 
sem þá grund orna 
geislar um morna. 

Þinnar síungu 
söm er snild tungu, 



yGoogle 



39 

hiigar hvassleiki 
hjarlans skírleiki. 
, Morgunn var fagur 
og miður dagur, 
sól skín á kveldi 
með sania eldi. 



Slæmur. 

Þér^^utuð Snorra 
ög snillinga vorra, 
en hörpu þinnar 
i huguni innar 
unaðshreinia 
vér æ mununi geima, 
leikrit, sögur 
og Ijóðin fögur. 

Seint mundu hvarfa 

úr hugum arfa* 

ættarböndin, 

sem binda löndin, 

en þó fastar 

ölki bastu 

snild þinni anda 

orra landa. 

Fráguni þér eíigi 
á ættarvengi 



yGoogle 



40 

Ijúfra lof fengi 
af líða mengi. 
Slá þii enn lengi 
Ijúfa strengi, 
vek þú enn drengi 
að yígs gengi. 



Vorhiminn^voBÍr. 

Pú ert friður, breiöur, blár 
og bjartar lindir þinar, 
þú ert víöur, heiður liár 
seni hjartans óskir niinar. 

Porsteinn Gislason, 

Fagur ertii, vorhiniinn, og fögnuð^vek- 
urðu. Þii ert bjartur og blámadjúpur, Jireinn 
ertu 1 heiði og huggleðjandi, ómælisvíður og 
vonir glæðirðu. Lengstum raun ég minnast, 
hve glaður ég var áður í æsku minni, þegar 
þú þandir, vorhiminn, væningina bláu ifir 
hauður og haf. — Lundin var létt, en loftið 
var hreint, blærinn var blíður og brosandi 
jörðin vafin í grænum gróðri. Brjóstið þand- 
ist út og þreitan hvarf, þegar lífsandi vorsins 
lék um mig allan. Hugurinn hló og hjartað 
ilnaði og augað teigaði alla fegurð. Þarhlógu 
við mér dalir og grænar grundir og árrunnu 
um eirar út í sjóinn silfurbjartan. En utan 
uni var hringur iir háum fjöllum, sem gnæfðu 



yGoogle 



41 



við loftið sem landamarkjagarður milli þess, 
sem aiigað sér og ómælisyíddar. Huguriim 
hóf sig til flugs. Hann vildi sjá og yita, hvað 
þjað væri löng leið að fara, áður en upp væri 
komið í hæstu hvelíinguna á himni vorsins, 
Þangað dró hann þráin, þangað leiddi hann 
löngunin að komast firir endi allra hUita og 
finna upphafals. Hví viltu liætta þér, hugur, 
út á himindjúpið á veikum væng? Þú íinnur 
engan enda á endaleisunni. Þú flígur og fligur 
en fljótt muntu þreitast. Þú snír bráðum aftur 
ofan til jarðar, angurvær og engu nær. — 
Þetta veit eg nú, en þá var annað, — Hugur- 
inn flaug en færðist þó eigi nær himinsins 
heiði. Honum dapraðist heldur flugið og 
jafnfróður fór hann til jarðar aftur. )>Hvað 
er að frétta af ferðum þínum, eirðarlausi 
andi?<( sagði ég. ))Langtum er himininn lengra 
'burtu eu auga eigir eða andi flígura, sagði 
hann og drúfti hjá mér dapur í bragði. — Þá 
varð mér Htið á laglega stúlku, er stóð þar 
við hhð mér, hírleit, brosandi og himinglöð. 

))Hvaðan ertu, hirleita mær? Áttu nafn 
samboðið indisleik þínum?(( ))Bæði eigum 
við áltbaga saman, en Æ^ska heiti ég og indið 
er íilgja mín((. 

))Vertu þá hjá mér og veittu mér indi, 
því að hugur minn er dapur. Himinsins enda 



yGoogle 



42 



leitaði hauii lengi á leiðunum bláu. En flug- 
þroti varð hann að fara til jarðar. Því er 
liiér mesta þörf á indioc. 

, ))Þú varst barn og Bernska sjstir míii 
filgdi þér hvert fet^ erþíi stéigst, og leiddi þig 
meðan h'f heiinar vanst. Nú er hún dáin og 
draumahaugur mun henni orpinn í .minningu 
þinni. Þá fór hugur þinn í himinleit aðfmna 
^ndi ahra hluta. Þá kom ég, Æska, þér til 
indisbótá, til stuðnings og stirks íirir stai-if- 
gjarnan anda, til hvatningar þér, ef þú þreit- 
ist að leita að sannleikanum, sólu andans. 
Mun ég íilgja þér meðan ég hfi«. 

))Á ég þig, Æska? Alt finst mér glaðna, 
láð og lögur, loft og hugur. Aftur vil ég hefja 
huga til flugs«. 

))Hví viltu elta himinblámann ómælanda 
og endalausan? Litastu heldur' um og leit- 
aðu að öðru, sem hugurinn vill fá og hönd- 
um taka. Þekkirðu þcssar? Þær eigum við<(. 

Þá rendi ég augum um engið. Hírleitar 
meiar slógu hring um okkiir^ sumar smáar 
og sumar stórar, en allar fagrar og indislegar. 
Sumar voru bljúgar og bhðar ásíndum og 
draumsæl angurbhða i augum þeirra. Þá voru 
aðrar með eldlegu fjöri en glaðar og góðlegar 
og enn aðrar ákaflindar, eirðarlausar og ofur- 
hugar. 



yGoogle 



43 

»Áttu þetta fólk, Æska míu góð?(( 

))Við eigum það bæði((. 

))Hvað heitir sú Ijóshærða, létt uudir 
brim?(( ^ 

))Löugun er hiiu kölUið, og allar heita 
þær einu na&ii((. 

Þá kom ein löngunin á fætur annari og 
vöfðu mig allar örmum sinum ogsögðu allar 
hið sama: ))Mig larigar, mig langar((. 

Þá iuælti Æska: ))Ekki þarftu þessar að 
elta, og munu þær furðu fastlieldnar verða. 
En kvikt er hér fleira, er físa mun þig að fá 
og eiga((. 

Þá rendi ég augum um láð og lög og 
himins heiði. Alt var það fult af engilfögr- 
um, vængléllum verum með vinhlí augu, Ijúfa 
rödd og Ijósan svip, glcShjarlan koll ogglaðán 
hlátur, Þær brostu allar í einu til mín: ))Ég 
er hérna hjá þér, hægt cr að ná mér((. Þá 
kvað við óp úr ótal niunnum: ))Mig langar, 
mig langar((. 

)>Eigum við þetta aU saman, Æska mín 
góð?« 

))Víst eigum við og er eign sú fögur. 
Héðan af verðurþað hUitverk okkar, að hand- 
sama af þeim sem aUra flest((. 

))Hvað heita þær aHar?(( 

))Þær hcita vonir<(. 



yGoogle 



44 



))Eiria sé. ég svo, unaðsfagra, veglega og 
væna sem vorsins sól, er úr hafi hún reiinur 
á heiðloftið upp, en gulljnlokkar glóa og 
geishim stafa ^egn um sjávar silfuriiða pg 
aqgað vermir alla jörðu, er Hlur það lífgjöfult 
ifir land og sjó. Þessa higg eg alha vona 
vænsta og hana vil ég firsta höndum taka. 
Hvað héitir. þú hin vænsta meðal vona?« 

))Ég heiti Ást. Aldrei var neinn, sem ei 
alt mundi gefa til þess að eiga mig eiun 
stundu. Ég er hérna hjá þér, hægt er að ná 
mér. En eigi ég þér ráð að ráða, þá taktu 
okkur saman, sisturnar báðara. 

Þar stóð sistirin við hUð hennar,, mild 
eins og mánaljós, hrein eins og himininn 
sjálfur og sterkari, en dapur dauðinn. Það 
var Trigðin og taka vildi ég báðar. 

En þær hopuðu á hæU undan og þegar 
ég hugðist þaM' höndum taka, þá voru þær 
Hðnar langt í burtu. En þegar ég var að 
þrotum kominn og ætlaði að hætta elting- 
unni, þá heirði ég orðin: ))Ég er hérna hjá 
þér, hægt er að ná mér((. Þá ógs mér aftur 
afl og löngun og leikurinn barst ifir börð og 
hvamma, holt og liæðir, hamra og gljúfur, 
urðir og eggjagrjót, ár og bárur. Margt fall 
féll ég, oft varð fótur sár og hrufluð hönd, 
oft marðist brjóstið á blágrítiseggjum; en á- 



yGoogle 



45 



fram líélt ég þó eigi að síður og neilti allrar 
orku minnar. Þá heirði ég eitt sinn andvarp 
að baki, dapurt cins og dauðastuntt. Ég leit 
um ögsl; þá var æska dáin. Sisturnar voru 
viðsjónhring ista, aldrei fegri óg aldrei fjær. 
Þeim mátti ég aidrei, mun aldrei ná. Og 
haii mér síðan sínst þær koma og mæta mér 
á vegum, þá Var það Lígin í Ijósgerfi og 
Tæhiin. Fegurstu vonirnar eru farnar og 
horfnar. 

Fegurstu vonirnar voru farnar og horfnar. 
Bernska og Æska báðar dánar. Meðan æskan 
Hfði og ég elti af kappi sisturnar vænstar 
vona, þá sá ég oft svein einn fagran flögra 
firir mér. Stórvagsinn var hann og sterklegur, 
íturvagsinn og ifirbragðsfagur. Þar var þrosk- 
inn, fögur von pg væn, erég taldi mér alveg 
visa. Fegurstu vonirnar voru farnar, æskan 
og indið dáin. Þá kom þroskinn til mín. 
En minni var hann að öllu og ógöfugri en 
ég áður sá hann. 

))Þú óskaðir þess oft að þú ættir mig«, 
sagði Þroskinn. ))En miklu er ég nú minni 
en skildi, og eríiðir munu mér ævidagar, first 
ást og trigð þú ekki náðir<(. 

))Enn á ég margar vænar vonir, fagrar 
og fisilegar, og handsömum þær nú hverja at 
annari«. 



yGoogle 



46 



))Langanirnar eru sterkar og vonirnar 
vænar, en okkur mun verða erfitt að ná þeim. 
Þær eru flestar filgispakar við sisturnar vænst- 
ar vona.. Sko, hvar þær halda sig núx(. 

Þá leit ég upp og sá Jþær ist við sjón- 
hring. Þar flogruðu þær í fjarska allar, dapr- 
ar og dauílegar. . Þær síndiíst.állareins langt 
burtu og himinheiðið. Þá varð mér æði þutigt 
í geði eg sorti lagðist á land og sjó, en vetrár 
ís iíir andans lindir. 



Eii ég mátti ekki trúa 

aö lægi grjót á gnipum þeim. 

Ben. Gröndal. 

Mitt l^old varð aiimt og iljum hlædcli þá, 
er urð ég tróö og brunaliraunín svörtu. 
En einnig sál inin steitti steinum á 
og steinar þessir voru mannleg hjörtu, 
Sfgr. Th. 



Sorti lá ifir landi pg sjó, en vetrarís iíir 
andans lindum. En aldrei var svo frostharð- 
ur fimbulvetur né svo kaldsollið haf og hauð- 
ur, að vorsólin gæti ekki vakið aftur hfið og 
leist það úr læðingi stei^kum. Aítur þandir 
þú, vorhiminn, vængina þína breiðu ifir hauð- 
ur og haf, hreinn og bjartur og huggleðjándi. 
Þá hvarf sortinn af sjó og landi og vetrarís- 
inn af andans Hndum. Hafið vai bjart og 



yGoogle 



47 

hauðrið grænt, en háfjöllin háru himin Jt 
ögslunii En á hátindum undir himinskaut- 
uni sátu þær, vængléttu vonirnar allar. Vor- 
blærinn lék sér að lokkum þeirra, en sól- 
stafir gh'mdu á glöðum kinnum. Hugnærat 
A^ar brosið og hhtt var máhð, er þær köU- 
uðu ofán til mín: ))Ég er^ hérna hjá þér, 
hægt er að ná mér«. Nú hélt ég upp eftir 
hlíðar geirum, en grítt var þar í rót og geisi- 
bratt og ifir' uppi kleltar - og klungun Þó 
hélt ég altaf áfram, því að uppi á tindinum 
eísta vissi eg vonirnar vænu, sem WÍdi ég ná. 
Þar á hugði ég himin stiðja vorléttum væng 
og aU því hreinna sem ofar drægi. En þeg- 
ar ég hafði khfið háa hamra og þóttist náð 
hafa hæstu brihi, þá htaðist ég úm. Þar sem 
ég hugðist höndum taka heiðskírar vonir við 
himinskaut, þar lágu miklar mosaþembur, 
gráar og gróðurlausar, en hoUasólei stök á 
hoUi gnæfði og músareiru fá upp úr mosa 
teigðust. Þar firir ofan var önnur brún. Þar 
lá nú himins heiðið bláa og brosandi von- 
irnar biðu min þar. Enn þá átti ég langa 
leið, margar hhðar og brattar brúnir, áður 
en komst ég á efsta tindinn. En jafnQarri 
honum var himininn sem hhðinni þar sem 
hóf ég göngu. Enn varu þær aUar við ista 
sjónhring hinar vængléttu, brosandi vonir. 



yGoogle 



48 



Og að eins gat cg þá eigt i Qarska sistiimar 
vænstai* vóna. En éina sá ég þar öllum 
frémri, djiipiiðgari en (Irotníngu hafsins, ifir- 
litsfegri en 'ástadísir, hreinni en heiðnorðrið 
og hlírri en vorblæ í viði. Hún hafði fann- 
hvílan fald á höfði, en upphhit fjallbláma 
fögrum vafinn, lagðan nieð sætæruni silfur- 
böndum, en samfellan öll var iðjagræn, ofin 
glitskrLÍði grænna tiína. Ég sáhana í fjarska, 
hún sat á tindi Iráum og himingnæfum. En 
ilndir níðri voru engi græn, alskipuö hag- 
spökum líjörðum, en fagrir bæir í frjóum 
brekkum, þéttskipaðir og þekkir sinúm; and- 
rik þjóð ogiðin, friðsöm og frjáls, eínörð og 
einbeitt, hugumglöð og hrein í geði. Fögur 
von og físileg um framtíð íslands. Hið flrsta 
sem ég lærði af föður mínum að elska og 
unna, var ættjörðin mín, öldum hikt og ísi 
þakin, sólu skinin, sævi rokin, grösum gróin 
og giljum beltuð, ))móðurmáUð hið mjúka og 
ríka«, hin fátæka, þrautgóða þjóð. Því leit- 
aði hugurinn himinsenda á veikum væng, 
því vildi ég hugstola höndum taka sisturnar 
vænstar vona, því vildi ég þroskann hafa, 
því vildi ég hærra en haukar fljúga, til þess 
að handsama hjartans vonir, að ég vildi ætt- 
jörð minni reinast drengur og dugandi son- 
ur. Nii stóð hún væn og vonum fáguð firir 



í\ 



yGoogle 



49 



augum mér sem hún á að verða. Hugfang- 
inn stóð ég og horfði lengi á liBna vænsta 
vóna. Hana vildi ég feginn höndum taka. 
En vonum bráðar á vegi minum hitti ég urðir 
og eggjagrjót. Gengust skór og grjóteggjar 
skáru aumar iljar. Misti ég þá sjónar á væn- 
um vonum og skíru himins heiðij þvi einskis 
mátti ég annars gæta en að forðast eggjar 
og gjótur. Pó stungu þær mig svo raeinlega 
illa að hneit mér við instu hjartarætur. Þvi 
varð mér æði þungt um göngu og aldrei 
mun ég vonunum vænu ná. 

Fagur ertu vorhimin og fögnuð viekurðu, 
þú ert bjartur og blámadjúpur. Heiðvængi 
breiðir þú ifir haf og jörð og vongeisla send- 
ir þii veikum lijörtum. Eg veit þig hátt ifir 
h*öfði niínu og fagrar vonir i faðmi þínum. 
Því set ég nú fót minn á sáfrar eggjar, harka 
af mér og horfi til þín, í hinsta sinni ég 
horfa vil á allar vængléttar vonir, seiil við 
mér hlógu. Síðan i urðhia ilhi ég kom, hef 
ég þær aldrei augum Htið. Það hef ég orð- 
ið alfegnastur að sjá ikkur aftur vorglöðu, 
vinhhu, sólbjörtu, eldskíru æskunnar vonir 
og vertu blessaður, vorhiminn fagur, firir að 
hefja huga minn til þín. — Vek þú sí og æ 
vonir fagrar í huga minnar hrjáðu þjóðar, 
vek til vonsóknar vilja manna. En halt þú 

4 



yGoogle 



50 



IjósgjöfuU himinn vorsins lifandi blettlausri 
landsins von. Geim hana óskemda öldum 
komandi, sem higgja hreinna og hærrá én 
vér. 

Nú kenni ég sviðans og kveðja hUt ég 
von og vorsins himin. Sorti legst ifir land 
sjó og vetraf ís ifir andans -lindir. 

í Tísnabók Unnar Beriediktsdóttur. 

(Huldu). 

Illa brotin bein á huldu 
blágrítis á eggjum huldu 
míkja Ijúflingsljóðin Huldu, 
lif firir andarsárin huldu. 
Ljóðum hennar Hður unni 
lands úr hjartastað að unni. 
Sterklega kveður starfinn unni 
stórra verka Huldu-Unni. 



Mælt af raunni fram. 



Aldrei má ég sjóinn sjá 
svo, að ei mig langi 
báru hvilast brjóstum á 
og bilta mér í þangi. 



yGoogle 



51 

AustnianiiafulL 

(Kvedið 2. ágúst 1905). 

Hingað runnir 
austan um uimir 
ofar dinföldum 
á djúpöldum 
skálmahljómar 
og skjalda-ómar 
gjalla við eira, 
gott er að heira. 

Filgjast þar allir 
Austmenn snjallir, 
róm sinn heQa 
og réttar krefja. 
Enginn þar víkur, 
enginn svíkur. 
Þar í landi 
er líf og andi. 

Viljans stáli 
og stirku máli 
alloft vörðu 
þeir ættar jörðu, 
Erlenda valdið 
þó enn lét haldið 
ögrunar brandi 
ifir landi. 



yGoogle 



_52_ 

En harðstjórn kveldar, 
er hiigans eldar 
báli brenna 
og bændur kenna 
vald alþjóðar, 
og vættir góðar 
stiðja afl andar 
og átak handar. 

Nú er svefn þorrinn 
sifþjóð vorri; 
'stælist armiir 
"en ólgar barmur. 
Hlæa míin hugur 
en hvessast dugur 
ef féndur brandi 
fara landið. 

Bíti þeim vigur 

og vciti sigur 

og frelsið góða 

fremstri þjóða. 

Á afl og hreisti 

hugur treisti 

Og andar-gull. — 

Svo er AustmannafuU! 



yGoogle 



53 
KTeldklrð. 

Hjá slröndum út \ið unnarstein 
á öldur hafsins sígur ró, 
í skógi höfgar græna gréin 
og grasl og lingi vagsinn mó. 
En blærinn læðist létt á tá 
og laufakossi hnuplar sér 
og draunium laufið andar á 
og óðar burtu fer. 

Alt skal lúta. 

Harðfenga þjóð, ef himinn þinn dökknar, 
horf þii til ófæddra, skínandi vona, 
langt inn í vaknandi hugsjóna heim. 
Sjá muntu eld, er aldregi slökknar, 
inst í hug þinna drenglindu sona. 
Alt skal lúta eldinum þeim. 




yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



Digitized by VjO0Q lC 

í 



*• L 



